/ 


❖ 

Mánaðarrit til stuðnings Jcirkju og lcristindómi íslendinga. 
gefið út af hinu ev. lút. JcirJcjufélagi fsl. í Vestrlceimi. 

RITSTJÓRI JÓN BJARNASON. 

13. árg. WINNIPEG, JÚNÍ 1898. Nr. 4 

Osiðir við lielgar atliafnir. 

Eftir sóra Björn B. Jónsson. 

Maðr, sem kynnzt liefir siðum hérlends kirkjufólks og 
verið liefir við kirkjulegar athafnir með því, finnr til þess með 
sorg, hversu oss íslendingum er ábótavant í framgangsmáta 
vorum við helgi-athafnir vorar. Eitt af því marga, sem vér 
ekki höfum kunnað, er að koma myndarlega og smekklega fram 
á samkomum. Kirkjulegar samkomur, eins og allar aðrar sam- 
komur vorar, liafa víðast verið á mjög óíullkomnu stigi að því, 
er snertir hina ytri hegðan fólksins. þetta er nú reyndar að ein- 
hverju leyti að lagast, einkum í bœjunum, þar sem kirkjulegar 
samkomur eru tíðar og mcnn hafa æfzt í kurteisi oo- góðuin 
siðum. En allt of víða eru guðrœknis- og helgisamkomur 
vorar í sorglcga bágu ástandi að því, er snertir hegðan fólksins, 
sem tekr þátt í þeim. það ætti þó sannarlega að vera löngun 
hvers kristins manns, að samkomur þær, sem guði eru helgaðar 
og ciga að vera honum til dýrðar, fari í alla staði sómasamlega 
frain. þegar þess er minnzt, að í hvert sinn sem maðr kemr í 
drottins hús eða þangað, sein samfundir guðs og mannanna cru 
haldnir, er maðr gestr guðs, kominn í heimboð til lians og að 
liann sjálfr tekr þar á móti manni, þá er auðsætt, hvernig það 
eitt má sœma að hegða sér svo, að það sé samboðið þeirri lotning, 



—50— 


sem guSs heilagleik ber. Hugsum oss, með hve mikilli lotning 
og hœversku vér myndum ganga fyrir jarðneska stórhöföingja. 
En þegar vér komum í guðs hÚ3, erum vér leiddir í höll, sem 
dýrÖlegust er allra halla, og fram fyrir konung konunganna. 
Hvort sœmir oss þá ekki aS koma þangaö og vera þar moö 
lotningarfullu hugarfari og hœverskum framgangsrnáta ? 

Nú langar mig til aS mega henda á nokkur atriði í sam- 
handi við kirkjulegar atliafnir vorar, sem mér virðist aS lag- 
fœra þurfi. 

Eitt af því fyrsta, sem vekr eftirtokt vora, þegar vér kom- 
um á guðsþjónustustaSi safnaðanna, einkum úti á landsbyggS- 
inni, er sú óregia, sem á sér staS áSr en byrjað er. Fólkið kemr 
seint og er að smátínast að löngu eftir aS hinn ákveðni thni 
til að hyrja er kominn. Meðan á þessari bið stendr eru menn í 
smærri eSa stœrri hópum ýmist úti eða inni í kirkjunni að 
rœða saman um allskonar efni: bjargræSishorfur og uppskeru, 
naut og fé. Aðrir rœða hina nýjustu viðburði eða reka ýmis- 
konar erindi hver við annan. Sumir sitja í kirkjunni og lesa 
blöðin, sem þeir þá, ef til vill, hafa fengið með ferð frá pósthús- 
inu. Alltaf er fólkið smámsaman að tinast að, og loks er svo 
guðsþjónustan byrjuð. Jregar prestrinn eða djákninn fer að 
lesa kórbœnina, verðr ys og þys, því þá fyrst keinr margt af 
fólkinu inn og ryðst til sæta sinna. Á þennan andlausa og 
leiðinlega hátt byrjar guðsþjónustan, og það dregr einatt úr 
hátíðleik allrar athafnarinnar. Sjálfr prestrinn getr ekki verið 
í „réttum anda“ og aörir þá ekki heldr. 

í staðinn fyrir þetta ætti allir endilega að kappkosta að 
koma nákvæmlega á tilteknum tíma. Og þegar í kirkjuna 
er komið, ætti hugir allra tafarlaust að snúa sér að liinu heilaga 
starfi, sem fyrir liggr. Hver maðr ætti hiklaust að ganga til 
sætis s ? ns og heilög þögn og alvara ríkja yfir öllu. Með andleg- 
um hugleiðingum ineö sjálfum sér ætti svo liver og einn að búa 
sig undir guðsdýrkanina. það er fagr siðr og ætti hvervetna 
að vera viðtekinn, að þegar maðr kemr inn í guðshúsið og gengr 
til sætis síns, hvort heldr það er áðr en tekið er til eða oftir, þá 
hneigi hann höfuð sitt og gjöri bœn sína. þetta gjörir bæði 
mann sjálfan og aðra móttœkilegri fyrir áhrif guðsþjónust- 
unnar. 


—51— 


Einn ófyrii'gefanlegr ósiðr hjá oss Islendingura er umgangr 
sá, ráp út og inn, sem margir gjöra sig seka í raeðan á guðs- 
þjónustunni stendr. þetta trufiar liugi þeirra, sem eru aS taka 
þátt í guðsdýrkaninni, og hefir ósegjanlega ill áhrif á þann, sem 
stýrir athöfninni eða prédikar. Eg held samvizkusömum presti 
verði ekki gjört annað meir til skapraunar en það að glepja 
fyrir honum með háreysti eða umgangi meðan hann er að 
prédika guðs orð það, sem honum liggr á hjarta. Slíkt enda- 
laust ráp gjörir prestinum nálega ómögulegt að prédika og 
áheyrendunuin ómögulegt að njóta orðsins. Umgangr eftir að 
guðsþjónusta er byrjuð ætti alls ekki að þolast nema að því 
leyti, sem hann í einstökum tilfellum getr verið alveg óhjá- 
kvæmilegr. þeir, sem til kirkjunnar koma eftir að tekið er 
til, ætti að varast að glepja fyrir nokkrum þá þeir ganga inn. 
Helzt ætti þeir að ganga inn undir söng eða forspili orgelsins. 
Meðan stendr á bœnagjörð eða þjónustunni fyrir altarinu ætti 
enginn að ganga inn, heldr bíða í forkirkjunni þar til breyting 
verðr á í guðsþjónustunni. 

Enn er eitt, sem lagfœrast ætti hjá oss. það er hluttaka 
safnaðarins í guðsþjónustunni. Menn eru yfir höfuð mjög tregir 
til að sýna það í nokkru, að þeir sé með í því, sem fram fer 
Tökum til dœmis sönginn. það er ekki nema í örfáum kirkjum 
saínaða vorra, að uin nokkurn verulegan scifnað'arsöng sé að 
rœða. All-víðast er það þannig, að fáeinir menn standa einhvers- 
staðar sér og syngja, cn allr þorri fólksins að eins horfir og hlust- 
ar á. Helmingrinn af söfnuðinum er salmabókarlaus í kirkj- 
unni. Auðvitað geta ekki allir sungið, eri miklu fleiri geta það 
að einhverju leyti en gjöra. Og öllum ætti þó að vera mögulegt 
að halda á sálmabókinni og segja í huga sér, ef ekki syngja, orð- 
in, sem sungin eru. Söngrinn er lofgjörð til drottins og bœn 
stýluð til guðs,og það er sýnilega ósamboðið bæði guði og söfnuð- 
inum, að fáir menn að eins framkværni það, en allr þorri fólksins 
korni þar hvergi nærri, það er að sönnu sjálfsagt, að nokkrir 
þar til hœfir menn myndi sérstakan söngflokk, sem stýrir 
söngnum. því er stundum haldið fram, að þcssir fáu æfðu 
söngrnenn ætti einir að syngja, því þá verði söngrinn fullkomn- 
astr að íþrótt. En þess ber að gæta, að enda þótt kirkjusöngr- 
inu eigi að vcra sem fegrstr, þá er þii íþróttin ekki áherzlu- 



—52— 


atriðiS. Menn fara, ekki í kirkju aðallega til að dást að íþrótt- 
inni hvorki í söng oða rœðu, heldr til að dýrka drottin og 
heyra hiö einfalda orð hans prédikað. það er annars víða í 
kirkjutn hér í landi og víðar, að „söngtiokkarnir :< líkjast mest 
ieigðum íþróttarmönnum. Lóttúðin og kæringarleysið skíu út 
úr þeim eins og gjörist í leikhúsum. þennan „ósið“ hérlendra 
manna eiguin vér að varast eins og vér eigum að læra af þeim 
hina mörgu góðu siði. sem þeir hafa umfram oss. Sannleikrinn 
er, að þeir, sem hafa þá köllun fengið öðrum fremr, að frambera 
drottni hœnir, þakklæti og lofgjörð í ’nelgum sálmasöng, hafa 
lilotið heilaga köllun. Til þess ætti að vera valdir að eins 
sanntrúaðir og heithjartaðir menn, menn, sem leggja allan hita 
hjarta síns í sönginn og láta tóna sína stíga upp úr djúpi náðar- 
þyrstra sálna sinna. þá fyrst geta þeir knúð fram samskonar 
tilfinningar úr hjörtum annarra og greitt bœnarandvörpum 
syndugra manna leið upp að náðarstól drottins. 

Tregðan hjá söfnuðunum til að taka þátt í guðsþjónustu- 
athöfnunum kemr einnig einatt í ljós í sambandí við bœnirnar, 
sem fluttar eru í kirkjunni. það ætti þó að vera öllum, sem 
annars trúa, unnt að sýna hluttöku í bœnagjörðinni, því 
til þcss útheimtist alls engin íþrótt. En það sýnist vaka fyrir 
svo ótal mörgum, að í kirkjunni só þeir að eins sem áheyrendr 
og áhorfendr. þá er þó kristileg guðsþjónusta fyrst eðli sínu 
samkvæm, þegar allir biðja þar með einum anda og einum 
munni. Og hin ytri hegðan fólksins er engan veginn þýðingar- 
laus í sambandi við tilbeiðslu hjartans. þegar allir sitja 
hnakkakertir í sætuin sínum og glápa á prestinn, sem er að 
bera íratn bœnirnar á stólnum eða fyrir altarinu, eins og þar sé 
um athöfn að rœða, sem þeim að eins komi við að því leyti, að 
þeir taki eftir og horfi á, þá verðr sú bœnagjörð oftast að litlum 
eða engum notum fyrir söfnuðinn, naumast annað en tómt form, 
dauð seremonía. Allr söínuðrinn á að sýna það, að hann só að 
biðja, hver maðr að beygja sitt höfuð með heilagri lotning. þá 
skal það sannast, að hinn innri bœnarandi fær margfalt betr 
notið sfn og fleiri og fleiri bœnarstef fara að stíga upp frá 
hjörtunum. þegar prestrinn, sem er að bera bœnirnar fram 
fyrir hönd safnaðarins, finnr, að hann er einn í því verki, að 
liugir fólksins fylgja honum ekki upp bœnarstigann, þá er eins 



—53— 


og liugr lians sjálfs komist ekkert lieldr; hann finnr, að hugr 
sinn er dreginn niðr til jarðar af hugum fólksins í kirkjunni. 
það er áreiðanleg kenning, að hugir mannanna ná saman; 
prestrinn cr því að miklu leyti á valdi safnaðarins bæði í stól 
og fyrir altari. Söfnuðrinn þarf því allr að vera með og láta 
sjást, að hann sé það. það er ekki að eins ósiðr fyrir kristna 
menn að taka ekki bæði sýnilegan og ósýnilegan þátt í bœna- 
gjörðinni, lieldr líka synd—vanrœktarsynd. 

Eitt skal enn tekið fram í sambandi við guðsþjónustu- 
samkomurnar. þegar úti er guðsþjónustan, má oft heyra fólkið 
byrja á hrókarœðum og allskonar hjegómlegu samtali undir 
eins í kirkjunni. Sumir ganga aftr á móti tafarlaust burt og 
líta ekki við nokkrum manni. Hvorugt þetta á eiginlega að 
eiga sér stað. Að aflokinni messugjörðinni fer vel á því, að 
dýrkendrnir, með mestu rósemi og friði, taki höndum saman og 
bjóði liver öðrum góðan dag og góðar stundir eða sýni önnur 
kærieiks- og vina-mcrki um leið og gengið er úr kirkjunni. En 
einkanlega ætti safnaðarmennirnir að láta sér annt um að fagna 
bjartanlega þeim utansafnaðarmi'mnum, sem þeir sjá viðstadda, 
og bjóða þeim að koma aftr til kirkjunnar. það hefir margan 
manuinn dregið að kirkjunni að íinna þann kærleiksríka anda 
og bróðurhug, sem þar býr, eins og það líka hefi fælt margan 
frá, þegar hann hefir ekki fundið neinn hlýjan hug eða vinar- 
hönd, þá hann hefir leitað á fund hinna kristnu manna í kirkj- 
um þeirra. 

Auk hinna almennu samkoma í kirkjunum fara helgar at- 
hafnir stundum fram á heimilunum. I sambandi við að minnsta 
kosti eina tegund slíkra athafna er að rœða um óþolandi ósiði. 
það er í sambandi við jarðarfarirnar vor á meðal. Auk þess, 
sem þær athafnir fara víðast fram injög ólaglega hjá oss íslend- 
ingum, hefir verið settr í samband við þær einn mjög óviðkunn- 
anlegr siðr. það er nefnilega rótgróinn þjóðarsiðr hjá oss, að 
hve nær sem einhver framliðinn er jarðaðr, þá er slegið upp 
stórkostlegri matarveizlu í sambandi við útförina. Eg hefi ver- 
ið við jarðarfarir í öllum aðal-byggðum íslcndinga hér fyrir 
vestan og séð, að allsstaðar þar á þessi ósiðr sér stað. Oft og 
tíðum er stór-lineyksli að þessum matarveizlum. það er ákveð- 
inn einhvcr tími, er jarðarförin skuli fram fara frá heimili 



—54 


hins látna. ASstandendrnir hafa liinn mesta viöbúnaö, draca 
að sér vistir, og rneöan lík hins látna fistvinar er aö stiröna á 
börunmn er fólkið, sem annars er fullt af sorg og söknuði, að 
stríða við brauðgjörð og annan matartilbúning. Svo þegar 
stundin kemr, að sorgarathöfnin skuli fram fara, er byrjað 
með því að fólkið, sem komið er að úr öllum áttum, 
er sett við veizluborð; og þessi athöfn, sem annars ætti 
að vera alvarlegust, rólegust og hátiðlegust allra athafna, gengr 
fyrst og fremst út á holdlcga nautn. Yeitingarnar standa 
stundum yfir fleiri klukkustundir, því ekki er hætt fyrr en allir, 
sem komnir eru til að vera við útförina, hafa fengið 
gjörðir". þetta heitir að gjöra „heiðarlega útför“ hins látna. 
Meðan á þessu matarstappi stendr eru menn að rœða um hitt 
og þetta. þeir, sem fyrst komust að matarborðinu, eru að 
ganga aftr og fram úti fyrir eða koma sér einhvern veginn fyrir 
inni í þrengslunum. Áðr en búið er að sjá öllum fyrir veiting- 
um er mönnum farið að dauðleiðast, og oft er þá komið í ótíma 
með athöfnina sjálfa. Geta má nærri, hve eðlileg og soi’ginni 
samkvæm hún þá verðr. 

þessi ljóti ósiðr, sem eg svo kalla matarstapp þetta við 
jarðarfarir, er vafalaust að sumu leyti leifar gamals heiðindóms 
og á rót sína að rekja til erfidrykkjanna gömlu. Önnur orsök 
þessa vana kann að vera sú, að fyrr á tíðum, þegar fátrektin 
var mest á Islandi, var fjöldi fólks beinlíni.s matarþurfandi, og 
var þá útför dáinna manna heiffruð með því að gjöra fátœkum 
aumingjum gott við jarðarförina. En sem betr fer erum vér 
ekki lengr heiðnir menn, né svo bágstaddir, að vér ekki eigum 
mat heima til að seðja hungr vort; og ætti því þessi hálfheiðni 
siðr og leifar hins íslenzka vesaldóms sem fyrst að leggjast niðr. 
}>ær stundir, þá vér berum elskaða ástvini burt af heimilum 
vorutn út til grafarinnar, eru sorgar- og tára-stundir. þá er 
miklu meiri ástœða til að fasla heldr en til að lifa í holdlegum 
listisemdum til matar og drykkjar. 

Á þeim stundum ætti hugir allra að dragast burt frá hinu 
holdlega og tímanlega og hvarfla til hins andlega og eilífa. 
þegar gröfin lykst yfir daið hold vina vorra, stöndum vér við 
landamæri eilíföarinnar og horfum á eftir þeim til himins. 
Hina látnu keidruvi vér bezt með hátíðlegri og heilagri þögn 



og meS þvl a<5 láta anda vorn dvelja á lífsins löndum langt bnrt 
frá heimsins hégdma og holdsins nautnum. Ekkert ætti að 
draga úr hátíðleik hinnar helgu skilnaðarstundar. þar sem 
einhverjir fella tár yfir dánum ástvini.ætti hver hljómr að þagna 
og heilög ró að hvíla yfir öllu. það má breyta hinni sáru sakn- 
aðarstund í guðlega sælustund, þegar þeir, sem syrgja, fá að 
syrgja í heilögum friði og fá að gráta sinn harm við hjarta hins 
himneska huggara án þess að trullast af heimsskarkalanum 
eða hinum iægri hvötum eðlis síns—holdsnautninni. Smám- 
saman lærum vér vafalaust að jarða vora dauðu með meiri lotn- 
ing, rósemi og heilagleik. þegar vér verðum meir andleya 
sinnaðir, þolum vér ekki lengr hina „koldlegu hyggju' 1 , sem 
birtist í ósiðunum við útfarir framliðinna hjá oss. 

Hér hafa verið nefndir nokkrir ósiðir í sambandi við þær 
athafnir, sem eiga að vera heilagar og guðlegar. Væri ekki 
gjöranda að hugsa betr um hin einstöku atriði, sem bent hefir 
nú verið á ? Og skyldi hinum einstaka manni, sem línur þessar 
hefir lesið, lítast að gjöra það, sem í hans valdi stendr til að út- 
rýma öllum ósiðum, en prýða guðsþjónustur vorar og helgar at- 
hafnir með lýtalausu framferði guði til dýrðar, þá blessi drott- 
inn þann mann og gefi honum himneskan fögnuð í sálu sína. 


-r,~- f>. i ■--->■-=*) - 

þýðing þess og gagn að vera meðliinr 
kirkjunnar. 

Eftir E. Skavlan, prest í Norvegi. 

Úr Luth. Kirketidende. Snúið heíir séra Eriðrik J. Bergmann. 

4. þegar rœða skal um þýðing kirkjunnar fyrir einstak- 
inginn, verðum vér cnn fremr að benda á eitt, sem næsta þungt 
er á metunum. það er starf kirkjunnar á líknarverkanna 
svæði. Hér hefir kirkjan fengið frá drottni sínum bæði boð 
hans og eigið dœmi til eftirbreytni. Hér hefir kirkjan næsta 
víðlent, vér gætum sagt nærri takmarkalaust svæði fyrir starf- 
semi sína. Hvílíka þýðing hefir þessi þjónusta kirkjunnar, 
starfsemi hins þjónanda kærleika gagnvart hverjum einstakl- 
ingi! Næst gæti það legið að hugsa nú um, hve mikið er í það 



varið, þegar kirkjan kemr meS hjálp sína til hins líðanda 
einstaklings, livort sem nú þjáningin er líkamleg eða andleg. 
Hvílík áhrif hefir það eigi, að hinn líðandi einstaklingr finnr 
hinn sterka, hlýja straum kærleikans frá hinum öðrum ein- 
staklingum leggja inn til sín ! þessi áhrif kirkjunnar á ein- 
staklinginn er ekki unnt að meta of hátt. 

Oss er líka kunnugt orð af vörum frelsara vors, sem hljóð- 
ar svo : „Sælla er að gefa en þiggja“. Orð þetta mætti setja 
sem fyrirsögn fyrir allri líknarstarfsemi kirkjunnar. það 
bendir oss á hina dýpstu og blessunarríkustu þýðing, sem starf- 
semin í kærieikans þjónustu heíir, þau aftrverkandi áhrif, sem 
það hefir á hið andlega líf einstaklingsins, þegar hann fer sjálfr 
að taka þátt í vinnunni, verðr starfandi maðr í þjónustu kair- 
leikans. 

Kirkjan vill, að allir, sem heyra henni til, taki þátt í þessu. 
það er svo mikið, sem gjöra þarf. það þarf svo margar hendr. 
„Uppskeran er mikil, en verkamennirnir fáir. Biðjið því herra 
uppskerunnar, að hann vilji senda verkamenn til uppskeru 
sinnar.“ Og þegar kirkjan kallar á börn sín til þessarar starf- 
semi, getr hún með réttu sagt til hvers einstaks: „Kom þú og 
byrja ! það er eins nauðsynlegt fyrir sjálfan þig eins og fyrir 
þá, sem hjálparinnar þurfa. Sjálfr munt þú bera mest úr 
býtum!" Vér þurfum ekki að dvelja lengi við þetta atriði. En 
vór viljum slá því föstu, að kirkjan einnig í þessu hefir mikils- 
verð og blessunarrík áhrif á einstaklinginn. það lætr hið and- 
lega líf einstaklingsins ná miklu meiri blóma. það ber ávexti 
fyrir hið andlega líf hans: meiri og öflugri kærleika til hins 
himneska föður vors. Og látum oss um leið leggja áherzlu á 
þetta : þeim mun fleiri starfandi, lifandi, áhugasöm börn sem 
kirkjan eignast, þeim mun meir eykst hið andlega lífsafl allrar 
kirkjunnar. því hér eru líka aftrverkandi áhrif : frá einstakl- 
ingnum yfir á kirkjuna. 

En sé því þannig varið, að einstaklingarnir hafi aftrverk- 
andi áhrif á kirkjuna, ætti það að minna oss alla á ábyrgð vora 
og skyldur í þessu tilliti. Ef lifanda fýlgi einstaklinganna getr 
haft endrlífgandi og uppbyggjandi áhrif á kirkjufélagið, hlýtr 
einnig á hinn bóginn sljóleiki og áhugaleysi eða jafnvel lítils- 
virðing einstaklinganna að hafa eyðileggjandi, veiklandi áhrif 



-57- 


á félagiS. Og aS þessu leytinu hafa börn kirkjunnar oft og 
einatt syndgaS stórlega. Fyrst hugsum vér þá um öll dauSu 
hörnin, sem til eru innan allra kirkjufélaga. þau eru hiS sama 
fyrir kirkjufélagiS og visnu, þurru greinarnar fyrir tréS; þær 
skemma tróS og skaSa þaS. 

En fyrir utan hin dauSu börn kirkjufélagsins ber þaS einn- 
ig í sér ýmsar ólíkar andans stefnur; áhangendr þeirra eru 
kirkjunni, sem þeir heyra til, vanalega til tjóns og niSrdreps. 
Látum oss í stuttu máli benda á ýmsar af þeim. 

I sögu kirkjunnar bæSi á allra-elztu og á síSustu tímum 
hefir sú andans stefna gjört vart viS sig, sem gjörir þá óréttlátu 
og ómögulegu kröfu til hins jarSneska kirkjufélags, aS í því 
skuli aS _ eins vera sanntrúaSir menn. þegar nú áhangendr 
þessarav andans stefnu sjá, aS hin sýnilega kirkja hefir í 
skauti sínu ýmsan óhroSa, þykir þeim slík kirkja öld- 
ungis óhafandi og segja: „FariS út úr Sódóma! YfirgefiS 
Babel!“ Slíkar raddir létu til sín heyra í fornkirkjunni; þær 
komu fram aftr á siSabótartímanum, og þær láta til sín heyra 
þann dag í dag á meSal vor. 

þaS er ekki nauSsynlegt aS gjöra nákvæma grein fyrir 
þeim misskilningi, sem felst í þessu. þeir, sem þannig tala, 
gleyma líkiug frelsarans um illgresiS meSal hveitisins. þeir 
gleyma líka líkingunni um fiskinetiS, sem safnar allskonar 
fiskum í sig, gðSum og vondum, þegar þaS er dregiS gegnum 
hafiS. Svo gleyma þeir líka öSru. Drottinn hefir sagt þeim, 
sem á hann trúa: „þér eruS salt jarSar.“ Ef einhver telr 
sjálfan sig heyranda saltinu til, breytir hann á móti orSum 
drottins, þegar hann vill segja skiliS viS þaS, sem hann á aS 
selca; hvaSan á félagiS þá aS fá afl til hreinsunar og viSrhalds? 

Vér eigum hœgt meS aS skilja, aS hjá börnum þessarar 
andans stefnu fái ekki gagn og þýSing kirkjunnar aS njóta 
sannmælis. Slík andans stefna blæs frá sér megnri óbeit gegn 
kirkjunni. þaS er leitazt viS aS sá vantrausti og reynt aS 
fjarlægja hjörtun frá henni. 

Vér viljum benda á aSra andans stefnu, sem neitar nytsemi 
þess, aS heyra kirkjunni til. AS sönnu ekki vegna þess, hve 
sýnilegu kirkjunni sé áfátt og ábótavant í mörgu, heldr af 



—58— 


þeirri ástœSu, a? hún skoSar sérhvert félag aS iillu leyti ónauð- 
synlegt og skaðlegt. 

Áhangendr þessarar stefnu tala sem svo: Guð leitar ein- 
ungis eftir hinni einstöku sál. Jesús er hirðirinn, sem fer á 
stað að leita hins eina týnda sauðar. Aftrhvarf og frelsan 
hinnar einstöku sálar er andans einasta starf. þegar þetta nær 
fram að ganga, er takmarkinu náð. Sál þessa einstaklings er 
þá bœtt við hina miklu ósýnilegu kirkju. Sýnilegt kirkjufélag 
er óþarft. Slíku félagi má enginn láta leiðast til að treysta, né 
leita hjá því skjóls. Hin einstaka sál verðr sjálf, ein og út af 
fyrir sig, að vaka og biðja og starfa að því, að varðveita náðar- 
ástand sitt. það var þessi andans stefua, sem á dögum forn- 
kirkjunnar kom í ljós í iífi einbúanna og í flótta einsetumann- 
anna út á eyðimerkr. þessi andans stefna kemr líka fram í 
klaustrlifnaði kaþólsku kirkjunnar. það er þessi skoðun, sem 
kemr fram þann dag í dag innan vébanda prótestantisku kirkj- 
unnar í óekta guðsótta hjá ýmsum sérþóttafullum einrœnings- 
stefnum, sem hafna kirkjunni og samfélaginu við kirkjuna. 
þessi skoðun hefir brotizt út í orð hjá danska rithöfundinum, 
Sören Kirlcegaard, þar sem hann kemst svo að orði: „Hinn 
kristni einstaklingr verðr að leitast við að bjarga sjálfum sér 
yfir veraldarhafið mikla á iitlu kœnunni sinni.' 1 I setning 
þessari felst sú skoðun, að kirkjan geti ekkert gjört fyrir 
trúaðan ruann. þegar trúaðr maðr starfar að sáluhjálp sinni, 
verðr hann „að vera sjálfum sér nógr“. Kristinn maðr verðr að 
lilaupa skeið sitt á skeiðvellinum einn síns liðs. 

því er, guði sé lof, eigi þannig varið. Vér vitum, að drott- 
inn lætr ekki hinn einstaka lærivein einan síns liðs bjarga sér 
yfir hyldýpi vatnanna. Vér höfum eignazt „kirkjuskipið“. 
þar eru lærisveinarnir til samans og Kristr er hjá þeim. Hverj- 
urn kristnum einstaklingi er að því mikill styrkr í baráttu 
lians, sem oft og tíðurn er næsta ervið, að mega sœkja huggun 
og i'áðleggingar til kirkjuíelagsins, sem trúað hefir verið fyrir 
náðarmeðulunum og margskonar náðargjöfum og lífsreynslu. 

Að ending skulum vér enn benda á enn aðra andans 
stefnu, sem ekki metr mikils þýðing þess að liafa samfélag við 
kirkjuna sína. það er sú andans stefna, sem metr öll kirkju- 
félög jafn-mikils. Hún leitar að andlegri uppbygging hvervetna 



59- 


án tillits til hinnar kirkjulegu játningar. Mörg a£ biirnum 
þessarar andans stefnu virðast ekki vera knúð af djúpri þörf 
hjartans, heldr einungis af andlegri forvitni og löngun eftir aS 
heyra ldjóm uýrra radda klingja. En ýms þeirra geta líka 
veriS leidd af sannari og dýpri hvötum og verið knúS af ein- 
lægri þrá og andlegu hungri. En samt sem áSr getum vér ekki 
hrósaS breytni þeirra. Menn þessir ganga frá borðum á eigin 
lieimili sínu til þess aS eta í. húsum vandalausra. 

þaS er óþarfi að gjöra hér nákvæma grein fyrir hvötunum, 
sem þessir menn hafa fyrir breytni sinni. En það mun ekki 
verða boriS á móti því, að þessi andans stefna, sem á marga 
áhangendr meðal vor, er hvorki í samrœmi viS liina postullegu 
áminning um að yfirgefa ekki sinn eigin söfnuS, né heldr er 
hún sönn dóttir ninnar evangelisku lútersku kirkju vorrar. 

Allar þessar ýmsu andans stefnur, sem vér höfum nú bent 
á, bjálpast aS því aS veikja lífsafl eigin kirkjufélags síns. 

En með því eyðileggja þær enn meir þýSing kirkjunnar og 
gagn fyrir sjálfar sig, það er því ekki að furða, þótt þær tali 
með niðrun og lítilsvirSing um kirkjuna sína og telji sér það 
opinberlega nærri því til hróss, að þær hafi aldrei orSið varar 
við nytsemi þess að heyra henni til. 

Ef oss langar til að fœra oss sem bezt í nyt sambandið við 
eigin kirkju vora, verðum vér með aðstoð guðs anda að láta 
henni í té meira traust, meira þakklæti, meiri viSrkenning, 
meiri kærleika. Vér verðum að fara að standa henni nær 
Látum hina kristilegu og kirkjulegu félagshugmynd fá meiri 
þroska hjá oss! Efl þú safnaðarmeðvitundina hjá sjálfum 
þér og efl þú hana hjá öSrum! Hjálpa þú til þess eftir mætti 
og kringumstœSum að reisa á fœtr aftr safnaSar-agann, sem nú 
er fallinn í gleymsku hjá oss. Hver einstaklingr kirkju vorrar 
getr einhverju til leiðar komiS, þótt margir sé nú erviSleikarnir. 
Horf þú ekki með svo hvössum augum á galla og bresti kirkju 
vorrar. En gef þú heldr gaum að því, hvernig andi guSs er 
starfandi meSal vor í borg og bœ innan kirkju vorrar. Hagnýt 
þér útbýting náðarmeSalanna í kirkjunni þinni. Tak þú sem 
innilegastan þátt í safnaðarguSsþjónustunni. Tak þú lfka þátt 
i líknarstarfseminni, sem á sér stað innan kirkjunnar, 

Ef þú gjörir þetta af einlægum vilja og eins og frammi 



—60 


fyrir ásjónu drottins, munt þú vissulcga komast að raun um, aS 
þaS hefir mikla þýSing og nytsemi fyrir hiS andlega líf þitt, aS 
þú heyrir kirkjunni til. Já, einnig þeirri kirkju, sem í mörgu 
er áfátt eins og kirkjunni þinni. Látum oss ekki þrátt fyrir 
alla gallana fella þungan áfellisdóm yfir liúsinu hennar móSur 
okkar. AS sönnu ber liúsiS ljós merki vanhirSingar og áfalla. 
þakiS hefir svignaS, veggirnir hallast, múrinn er rifinn. þó 
getr þaS veriS vilji drottins, aS húsiS sé enn þá notaS um stund. 
Og þess vegna skulum vér friSa um þaS, ekki fyrirlíta þaS, 
meðan drottinn lætr oss finna hlé og hœli undir þaki þess. þaS 
hefir líka þýðing fyrir komandi tíma. 


Hr. stud. theol. Runólfr Marteinsson frá prestaskólanum 
lúterska í Chicago hefir veriS ráSinn í þjónustu kirkjufélags 
vors til missíónarstarfs um sumarmánuSina. í þeim erindum 
kom hann hingað norðr til Winnipeg í byrjan Maímánaðar og 
lagSi svo nálega undir eins á stað til prestlausu byggðanna út 
frá Manituba-vatni. Hann kom aftr úr þeirri ferð um mánaSa- 
mótin síðustu. Fám dögum síðar fór hann í sömu erindum til 
í.slendingabyggðarinnar við Roseau River í Minnesota-ríki 
norðvestanverðu. Seinna býst hann við að bregða sér snöggv- 
ast aftr norðr til Grunnavatns, en það getr þó ekki orðið fyrr en 
eftir kirkjuþing. Um ferð lians til byggSanna við Manitoba- 
vatn höfum vér fengið frá honum skýrslu þá, er hér fer á eftir: 

„Eg var 3 vikur og 5 daga á ferð minni um íslendinga- 
byggðimar við Manitobavatn og nærliggjandi svæði. Fyrst 
fór eg um bygðina á vestrströnd vatnsins, þannig, aS eg byrjaÖi 
syðst og fór svo norSr á enda byggðarinnar, og er þaS all-langt 
svæSi, víða nokkuð strjálbyggt. Indíana „Reserve" (eða sér- 
lenda) sker þessa byggS sundr í tvo parta. Ur þessari byggS 
sigldi eg norðaustr yfir vatn'fór svo norör á enda byggðarinnar 
þeim megin vatns, norðr fyrir „Narrows“, og svo suðr á syðsta 
tanga, sem íslendingar byggja að austanverðu Manitobavatni. 
þaðan var eg keyrSr um 40 irílur suðr í hina svo kölluðu Alfta- 
vatns-nýlendu, kom þar á hátíðardag Canada-manna, fœðingar- 
dag drottningarinnar, og hitti þar byggðarmenn samankomna 
á skemmtisamkomu í félagshúsi sínu. í Grunnavatns-nýlendu 



—61— 


kom eg cinnig, og liggr sú byggð 8 mílum austar en Álfta- 
vatns-nýlenda.“ 

„í þessari ferð hélt eg fjórtán guðsjpjónustur. þrjár af þeim 
voru fyrir vestan Manitoba-vatn, og var fjölmennust þeirra 
samkoma sú, sem haldin var í syðra hluta þeirrar byggðar. Á 
austrströnd vatnsins voru guðsþjónustur í átta stöðum, og voru 
guðsþjónusturnar þar svo margar fyrir þá sök, að svo örðugt er 
um samgöngur þar. Land þar er mjög vogskorið af vatninu. 
Tangar skerast út í vatniö og víkr sumar langt inn í land. 
Á engum tanganum eru fleiri búendr en þrír,og voru því sjaldn- 
ast fleiri en þrjár fjölskyldur, sem gátu komið saman á einum 
stað. Sumsstaðar prédikaði eg yfir einni familíu. í Álftavatns- 
nýlendu kom fólk saman úr allri byggðinni í félagshúsinu. 
þar hélt eg samkvæmt ósk þess tvær guðsþjónustui-, aðra á 
fimmtudaginn 26. Maí, en hina á hvítasunnudag. Síðari sam- 
koman var hin fjölmennasta í allri ferðinni, og voru þar flestir 
byggðarmenn saman komnir. í Grunnavatns-nýlendu hélt eg 
guðsþjónustu föstudaginn 27. Maí.“ 

„íslendingar tóku mér vel hvar sem eg kom og gjörðu sér 
mikið far um að hjálpa mér eftir megni, og höfðu þeir stundum 
mikið fyrir því að flytja mig langar leiðir án endrgjalds. Mál- 
efni kristindómsins virtist mikill meiri liluti manna vera mjög 
hlynntr; og nokkra mætti nefna, sem hafa talsverðan áhuga 
fyrir því að mynda söfnuði og starfa í sameining við kirkjuíe- 
lag vort. það yrði of langt hér upp að telja alla þá, er sýndu 
mér velvild og velgjörðir. Eg læt mér því nœgja að minnast 
mcð þakklæti allra hinna mörgu, er sýndu það í verkinu, að 
þeir vildu styðja að útbreiðslu og viðhaldi kristindómsins." 


Missíónar-ferð fór séra Jónas A. Sigurðsson til íslendinga- 
byggðarinnar við Mouse River í Norðr-Dakota skömmu eftir 
miðjan Aprílmánuð. þar var myndaðr söfnuðr síðastliðið sum- 
ar, Melanktonssöfnuðr, eins og utn er getið í „Sam.“ XII, bls. 95, 
sem nú scekir um inngöngu í kirkj ufélagið. Séra Jónas korn 
þangað vestr 19. Apr. Við opinbera guðsþjónustu, sem haldin 
var degi síðar, síðasta vetrardag, fermdi hann 6 ungmenni, og 
hafði hr.þorsteinn Jóhannesson í vetr, sem leið,lesið með þeim til 



—62— 


í’ermingarundirbúning.s. Hann skírði ennfremr í þessari ferð 7 
börn og talaði yfir 3 leiðum. Yið guðsþjónustuna voru 20 
manns til altaris. Guðsþjónustan fór fram í nýju samkomuhúsi, 
er byggðarmenn voru að Ijúka við að reisa um það ieyti. 

Kirkjunum nýju í Hallson og í Pétrssöfnuði þokar stöðugt 
áfram—eftir því, sem séra Jónas A. Sigurðsson hefir ritað oss. 
„þeir Guðmundr Eiríksson og Jóhann Pétr Hallsson gleyma þeim 
ekki. Hinn síðarnefndi hefir ofan á allt áðr gjört gefið altari og 
stól til kirkjunnar í Hallson. Innansmíð kirkju Pétrssafnaðar 
er nú lokið, og verðr bráðlega byrjað á að mála hana innan.“ 

„Auk þessa“, ritar séra Jónas, „hefir kirkja Vídalínssafnað- 
ar verið endrbœtt og nú nýlega fengið að gjöf frá bandalagi 
safnaðarins fagrt altari 17 fet á hæð og 8 fet á breidd, er kost- 
aði nál. 160 doll. Mun það eitt með hinum snotrari ölturum, 
sem til eru hér í sveitakirkjum.“ 

I prestakalli séra Friðriks J. Bergmanns hafa á þessu vori 
verið ferind 42 eða 43 ungmenni: 18 í kirkju Garðar-safnaðar, 
12 á Mountain í kirkju Víkrsafnaðar og 12 eða 13 í kirkju 
þingvallasafnaðar á Eyford. Fermingin á Garðar fór fram á 
skírdag, en á Mountain á páskadaginn, og á Eyford á hvíta- 
sunnudag. 

í prestakalli séra Jónasar A. Sigurðssonar fóru feriningar 
fram um páskana, og tala fermingarungmenna þar 48, nefni • 
lega 18 í kirkju Vídalíns-safnaðar, 1L í kirkju Pétrssafnaðar, 8 
í Pembina-kirkju, 3 í Grafton, 8 í Hallson. Auk þess fermdi 
séra Jónas 6 ungmenni í Mouse River byggðinni í missíónarferð 
sinni þangað eins og að framan er um getið. 

í söfnuðum þeim, sem séra Oddr V. Gíslason þjónar, hefir 
hann í vor fermt alls 42 ungmenni, nefnilega 5 í Árnessöfnuði 
eða Árnesbyggð, á 1. sunnud. í föstu og 2. sunnudag eftir páska 
(við embættisgjörðir á Skíðastöðum og skólahúsi), 10 í Fljóts- 
hlíðarsöfnuði eða Efri Fijótsbyggð (í skólahúsinu þar) á skírdag, 
4 í Mikley á pálmasunnudag og hvítasunnu í kirkjunni þar, 16 
í Brœðrasöfnuði við íslendingafljót í skólahúsinu þar 3. sunnu- 
dag eftir páska,—alls 35 í Nýja íslandi,—og 7 í Selkirk 1. 
sunnudag eftir páska í kirkju safnaðarins þar. 



—63- 


í Fyrstu lútersku kirkju hér í Winnipeg voru á hvíta- 
sunnudag fermd 39 ungmenni. Og þann dag voru í þeim söfn- 
uði nálægt 240 manns til altaris. Sama dag fermdi séra Jón 
J. Clemens í kirkju Argyle-safnaða 40 ungmenni tilheyrandi 
þeirri hyggð. 

Altarisgöngur hafa víst eigi lítið aukizt í söfnuðum kirkju- 
félagsins, sumum að minnsta kosti, nú í seinni tíð. þannig 
heíir séra Jónas A. Sigurðsson skýrt oss frá, að í sínu presta- 
kalli hafi þær á þessu síðasta ári verið með lang-fjölmennasta 
móti; hátt á 4. hundrað þar til altaris í vor, 30—40 pro cent 
meira en í fyrra. 

Um fermingar og altarisgöngur í söfnuðum þeim, er séra 
Björn B. Jónsson þjónar, er getið í Apríl-nr.i „Sam.“ 

------ 

Séra Jónas A. Sigurðsson, skrifari kirkjufélagsins, hefir 
tekið sér fyrir ferð heim til íslands. Hann lagði á stað frá 
heimili sínu (við Akrapósthús í Norðr-Dakota) á hvítasunnu- 
dagskvöld 29. Maí, fór með járnbrautinni frá St. Vincent í norð- 
vestrhorni Minnesotaríkis suðr til Minneapolis, þaðan til Chica- 
go og þaðan austrtil New York. þar tók hann sér far austr 
yfir Atlanzhaf til Livcrpool með Cunard-línu-skipinu Lucania 
laugardaginn 4. þ. m. í Skotlandi ætlaði hann að ná í Thyra, 
og fara með því skipi austr og norðr um ísland til Skagastrand- 
ar. því þar í nágrenninu, í Húnavatnssýslu miðri, er ættfólk 
hans, sem hann fyrst og fremst ætlaði sér að heimsœkja. Hann 
bjóst við að verða cina fimm mánuði í þessari íslands-ferð. Vér 
óskum og vonum, að ferðin verði honum ánœgjuleg og að drott- 
inn loiði hann heilan á hófi hingað aftr vestr til vor. Til burt- 
ferðar frá Islandi stígr hann að líkindum í skip í Reykjavík. 

-->—0<>0-í- 

Illustrated Home Journal, sem áðr hefir verið getið í 
blaði þessu, heldr áfram að koma út í St. Louis, Mo., í sama 
prýðilega búningnum og frá upphafi. Útgefendrnir eru The 
Louis Lange Publishing Co. Myndirnar í ritinu eru margar og 
góðar, og í hverju númeri ein aðal-ritstjórnargrein, ágætlega 
rituð, um eitthvert mikilsvarðanda mál í sögu nútíðarinnar eða 
liðinna alda. Sannkristilegr andi ræðr í öllu, sem tímarit þetta 



kemr með. Hátíöanúmerin, sem út komu um áramótin síðustu 
og páskaleytið, eru sérstaklega prýdd, full af ljdmandi myndum 
úr hinni helgu sögu. Árgangsvcröið cr að eins 1 dollar hér í 
Ameríku. Sem ílestir íslendingar, er lesa ensku, ætti að halda 
þetta tímarit. 

Oss heíir gleymzt að geta þess þangað til nú, að útgefendr 
að blaðinu „Yerði ljós!“ eru aftr orðnir þrír eins og í upphafi. 
Hr. Haraldr Nídssun, guðfrœðiskandídat, heíir verið með þeim 
séra Jóni Helgasyni og Sigurði P. Sívertsen í ritstjórn og út- 
gáfu blaðsins síðan í byrjan þessa árs. Um sama leyti hætti 
„Kirkjublaðið" að koma út. s 

0 

I viðbót við áðr taldar prentvillur í Aldamótum YII er 
þessi á 32. bls.: „horfa —í staðinn fyrir liörfa —aftr til baka 
inn í gömlu íslcnzku þokunaÁ 


Ilr. fón A. Blöndal , 207 Pacific Avc., Winnipeg, er féhirðir ,,Sam.“ 


Ilr. Björn T. Björnsson, 148 I’rincess St.. sendir ,,Sani.“ út. 


,,KENNARINN“, mánaðarrit til notkunar við kristindómsfrœðslu barna í sunnu- 
dagsskólum og heimahúsum; kernr út í Minncota, Minn. Argangrinn, 12 nr., 
kostar að eins 50 cts. Ritstjóri séra Björn B. Jónsson. Útg. S. Th. Westdal. 


,,ÍSAFOLD“, lang-stœrsta blaðið á Islandi, kemr út tvisvar í viku allt árið, kostar 
í Ameríku $1.50. Ilalldór S, Bardal, 613 Elgin Ave,, Winnipeg, er útsölumaðr. 


,,VERÐI LJÓS !“—hið kirkjulega mánaðarrit Jeirra sérajóns Ilelgasonar og 
Sigurðar P. Sívertsens i Reykjavik — til sölu í bókaverzlan Ilalldórs S. Bardals 
i Winnipeg og kostar 60 cts. 


,,SAMEININGIN“ kemr út mánaðarlega, 12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.00 
árg.; greiðist fyrirfram. — Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave., Winnipcg, Manitoba, 
Canada.—Útgáfunefnd: Jón Bjarnason(ritstj.), FriðrikJ. Bcrgmann, Jón A.Blöndal, 
Björn B, Jónsson og Jónas A. Sigurðsson. 

\' . 0 ' 

FKENTSMIDJA LÖGliERGS — WINNIPEG. 







